^amrinimjin. 

Mánaðarrit til stuðninr/s kirlcju og kristindómi fslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJAJiNASON. 


14. árg. 

WINNIPEG, FEBRÚAR 1900. 

Nr. 12. 

Sálmr 


eftir séra Valdemar Briem út af Jók. 1, 29—34. 


(Lag: SpámacJr œJati, sem heflr fr.i hæcJum.) 

1. Ekki eg þekkti minn frelsarann fríöa, 
fyrrum í skírninni er kom hann til mín 
mildr og ljúfr með boðskapinn blíöa, • 
bauð mér í heilaga kristni til sín. 

þá var eg ungr og ekkert mig blekkti, 
ei þó eg blessaöan frelsarann þekkti. 

2. Ekki eg þekkti minn hollvininn hýra, 
hér þegar komst eg á framfaraskeið. 

Vildi’ hann til blessunar braut minni stýra, 
blindr eg villtist oft öfuga leiS. 

GlysiS og hégóminn heimsins mig blekkti, 
hollvininn kærasta minn eg ei þekkti. 

3. Ékki eg þekkti minn konunginn kæra, 
kafinn í önn er eg dagsþungann bar ; 
boS lét hann aftr og aftr mér fœra, 
aldrei aS koma eg tilbúinn var. 

StritiS og veraldarvastriS mig blekkti, 
volduga konunginn minn eg ei þekkti. 



i;8 


4. Ekki eg þekkti'minn grœðarann góða, 
grátinn er stundi’ eg og sekt mína fann; 
aldregi lét hann af lækning að bjóða, 
líknarvon enga þó setti’ eg á hann. 

Sorgin og eymdin og syndin mig blekkti, 
sjálfan minn grœðarann ekki eg þekkti. 

5. Nú fyrst eg þekki minn lausnarann ljúfa, 
loksins eg fengið hef bjargtrausta von. 
Sýndi mér andans hin saklausa dúfa 
saklausa lambið, guðs ástfólgna son. 
Vona’ eg, að framar mig falsmál ei blekki 
fyrst eg minn einasta lausnara þekki. 


Dwiy:ht Lyman Moody, 

hinn heimsfrægi prédikari, andaðist 22. Desember á heimili 
sínu í bœnum Northfield í Massachusetts innan Bandaríkj- 
anna. Hann var fœddr í fátœklegum kofa í nánd við þann 
bœ 5. Febr. 1837. þegar hann var á fjórða árinu, missti 
hann föður sinn, og tveim árum seinna kom móðir hans hon- 
um fyrir hjá bónda einum þar í nágrenninu til þess að reka 
kýr. Vinnudrengsstöðu þeirri var hann í þangað til hann, 17 
ára gamall, réðst í skóbúð hjá móðurbróður sínum í stórbœn- 
um Boston. Til mennta var hann ekki settr í œsku að öðru 
leyti en því, að hann gekk um hríð á alþýðuskóla sveitarinn- 
ar, þar sem hann ólst upp. Og þann tíma, sem hann dvaldi 
í Boston, gekk hann líka stöðugt á sunnudagsskóla. þótti 
hann á þeim aldri fremr daufgjörðr að gáfum til. Undir 
haust árið 1856 fór hann frá Boston vestr í land og settist að 
í Chicago. Um sama leyti vaknaði hann verulega til krist- 
innar trúar og meðvitundar um það, að hann væri af drottni 
kallaðr til ákveðinnar starfsemi fyrir guðs ríki. 

Hann vann þó enn um hríð að sömu handiðn eins og áðr 
— í skóbúð, en bauð sig jafnframt fram sem sunnudagsskóla- 
kennara þar sem líklegast þótti. Boð hans var þegið með því 
skilyrði, að hann myndaði sjálfr bekk í sunnudagsskólanum. 



þetta tókst honum prýöilega. Hann safnaöi undir eins iH 
berfœttum götudrengjum saman og tók aö kenna þeim í bekk 
út af fyrir sig. Og brátt fjölgaði hópr lærisveina hans svo, 
að hann komst ekki fyrir með hann á hinum upphaffega stað. 
Leigði hann sér þá drykkjuskála einn, sem stóð auðr, og 
kenndi þar. Seinna fékk liann rúmbetra húsnæði, en ekki 
öllu virðulegra. það var danssalr nokkur, þar sem fólk lék 
sér, einkum á laugardagskvöldum,langt fram á nótt. Og varð 
hann þá sjálfr með eigin höndum að sópa þar og hreinsa til 
eftir að dansfólkið loksins var farið burt. Ekki leið þó mjög 
langr tími áðr en hann fékk göfugra húsnæði fyrir sunnudags- 
skólann sinn. Auðmaðr einn í Chicago lét reisa stórhýsi 
eitt—Farwell Hall, sem Moody var eftir látið til hins mikils- 
verða kristindómsstarfs. Skömmu síðar hófst borgarastríðið 
mikla í Bandaríkjunum, og tók Moody þá að prédika á ýms- 
uin stöðum fvrir hermönnum. Var þá almennt farið að taka 
eftir honum sem rœðumanni. Eftir ófriðinn starfaði hann í 
Chicago á sama hátt og áör. Stórhýsið, sem hann áðr hafði 
notað, var að vísu brunnið, en brátt safnaðist fé til endrreisn- 
ar því, svo hann gat haldið verki sínu áfram í stœrra og 
stœrra stýl. 

Skömmu eftir hinn mikla bruna Chicago-bœjar áriö 1871 
liófust hinar frægu ferðir hans til trúarlegrar uppvakningar 
víðsvegar um land, er síðan héldu áfram öðru hverju öll árin, 
sem eftir voru af æfi hans. Og varð söngmaðrinn Ira D. 
Sankey, sem honum var svo einkar líkr að allri andastefnu, 
félagi hans og samverkamaðr á þessum uppvakningarferðum. 
Moody hefir—eftir því, sem sagt er—prédikað í nálega hverj- 
um einasta bœ í Bandaríkjunum, er nokkuð kveðr að. Og 
allsstaðar hefir fólk streymt til hans í feykilega stórum hóp- 
um. Frá 1873 til 1875 dvaldi hann í Bretlandi og prédikaði 
á þeim tíma í London, Edinborg, Glasgow, og öðrum stór- 
borgum. Nokkrum árum fyrr hafði hann verið þar og komið 
þar opinberlega fram. Og þá fannst Bretum svo mikið til 
um hina kristilegu talsgáfu hans, að sterklega var á hann 
skorað að koma aftr til þess að vitna fyrir almenningi um 
Jesúm Krist. Aðrir eins menn og Gladstone og Henry 



i8o 

Drummond settust við fœtr hins ólærða alþýðuprédikara. 
Bretland og Ameríka laut honum jafnt, eins og þeim manni, 
er umfram alla aðra hans samtíðarmanna hefði af guði verið 
kjörinn til þess að tala máli kristinnar trúar og breiða út ríki 
hans. Moody hefir vafalaust haft fleiri tilheyrendr en nokkur 
annar kristinn kennimaðr á þessari öld. 

Dr. Trumbull, ritstjóri blaðsins Sunday School Times , 
sem var Moody persónulega nákunnugr, segir frá því í blaði 
sínu, hvernig þessi ameríkanski gestr náði haldi á hjörtum 
Englendinga, þegar hann í fyrsta skifti kom fram opinberlega 
á kristilegri samkomu einni mikilli í London. Moody hafði 
verið boðið að tala þar. Nú er það regla í því mannfélagi — 
eftir því, sem Trumbull segir—, að þegar gestr á að tala á 
slíkum mannfundi, þá verðr hann til þess að geta fengið orðið 
að bera fram eða styðja tillögu eina ákveðna. þetta er að 
eins form, en það form er heimtað ; eða það er gengið út frá 
því eins og nokkru sjálfsögðu. Samkvæmt forminu var þá í 
þetta skifti ætlazt til, að Moody bæri fram tillögu um það, að 
manninum, sem stýrði samkomunni, skyldi J?akkað ; en fund- 
arstjórinn var hinn stór-frægi höfðingr, Shaftesbury jarl. 
þegar Ifðr á kvöldið og tími þykir til þess kominn, að Moody 
fái orðið, víkr jarlinn úr forsetasæti og lætr varaforseta taka 
við fundarstjórn til þess að hin fyrirskipaða tillaga geti nú 
komizt að. Varforseti lýsir þá yfir því, að þeir segi ,, frænda 
þeirra úr Ameríku, séra Moody frá Chicago 11 , með ánœgju 
velkominn, og muni hann nú bera fram tillögu um Jrakklæti 
til handa hinum göfuga herra, jarlinum, sem hér hafi haft 
forsetastarf á hendi. Moody stóð undir eins upp og tók til 
máls. ,,Fundarstjóranum hefir tvívegis skjátlazt í þessurn 
inngangsorðum sínum“—segir hann. ,,Eg er fyrst og fremst 
alls ekki neinn séra Moody. Eg er blátt áfram Dwight L. 
Moody, sem er að eiga við sunnudagsskóla-starf. Og í annan 
stað er eg ekki frœndi yðar frá Ameríku. Eg er fyrir guðs 
náð bróSir yðar, sem eins og þér hefi hjartanlegan áhuga á 
verki föður vors fyrir börnin hans.—Og að því, er snertir til- 
löguna um þakklæti til handa hinum göfuga herra, jarlinum, 
fvrir það, að hann stýrir samkomu þessari, þá fæ eg ekki séð, 




i.81 

hvers vegna vér fremr ættum aö þakka honum en hann oss. 
þaö var eitt sinn, aö menn bjuggu sig til að greiöa honum 
Lincoln okkar þakklætis-atkvæöi fyrir þaö, að hann gegndi 
forsetastarfi á fundi einum í Illinois; en þá lét hann þá hætta 
við það. Hann kvaðst hafa reynt að gjöra skyldu sína og 
þeir heföi reynt að gjöra þeirra skyldu. Og hélt hann, að það 
gæti vegið hvað á móti öðru. ‘ ‘ 

Moody kom á fót fjórum kristilegum menntastofnunum : 
tveim akademíum fyrir drengi og einum kvénnaskóla í North- 
field, og biblíufrœðaskóla í Chicago. Dr. Weidner, forstöðu- 
maðr prestaskólans lúterska í Chicago, kenndi um tíma á 
þessum síðastnefnda skóla Moody’s. Til að halda stofnunum 
þessum í gangi hafa að undanförnu þurft 125 þúsundir dollara. 
Og hefir Moody sjálfr lagt mest-allt það fé til. Hefir 
honum innhenzt það á prédikunarferðum sfnum. En nú' er 
við fráfall hans ákveðið, að hafa upp með samskotum þrjár 
milíónir dollara, mynda þar af sjóð og láta renturnar bera 
kostnaðinn, sem áframhald kennslustofnana hans hefir í för 
með sér. 

Að því leyti, sem Moody heyrði nokkurri sérstakri kirkju- 
deild til, þá var það Kóngregazíónalista-kirkjan. En annars 
tók hann nálega ekkert tillit til kenningar-afbrigða þeirra, er 
aðgreina hina ýmsu evangelisku kirkjuflokka. Og lá að sumu 
leyti styrkr hans í því, en að sumu leyti líka veikleiki hans. 
Veikleiki stefnunnar hefir þó miklu fremr komið fram hjá 
uppvakningarprédikurunum ýmsu, sem hafa verið að reyna 
til að stæla hann, en honum sjálfum. þeim hefir svo oft 
hætt við að koma kristnu fólki til að ganga fram hjá sinni 
eigin safnaðarkirkju og vera í andlegu tilliti allsstaðar og 
hvergi. En Moody gjörði sér yfir höfuð að tala far um að 
draga menn inn í kirkjuna, festa þá í safnaðarkirkjunum 
þeirra og koma þeim til þess að láta þar ljós sitt skína. Hann 
trúði hiklaust á biblíuna sem guðinnblásið sáluhjálparorð. 
Og aðalatriði kenningar hans var æfinlega kærleikr guðs og 
hin frelsandi náð hans í Jesú Kristi. Hann var heitr tilfinn- 
ingamaðr og lagði lfka mikla áherzlu á það í prédikunum sín- 



182 


um aö hrífa tilfinningar áheyrenda sinna.—Prestvígör var 
Moody aldrei. 

Talsverö söfn af prédikunum hans liafa veriö gefin út í 
bókarformi. Ýmsar aörar bœkr eru og' til eftir hann, þar á 
meöal einna helztar kristilegar smásögur sömu tegundar og 
þær, er hann iöulega beitti til skýringar og áherzlu hinum 
munnlega kristindómsboðskap sínum. 

Moody dó af hjartabilan. Hann fékk mjög milt andlát. 
Skömmu áör en hann skildi viö sagöi hann : ,, jörðin er að 

fœrast fjær, en himininn aö opnast. Guð kallar á mig. “ 
Meðan hann enn stóð uppi heill heilsu, en ekki löngu áðr en 
hann tók sjúkdóm ]?ann, er varö hans banamein, komst hann 
eitt sinn svo að orði : ,,Einhvern tíma verðr yör flutt sú 
fregn, að Moody sé dáinn. Trúið ekki einu orði af því. peg- 
ar sú stund er kornin, má áreiðanlega miklu fremr með sanni 
segja, að eg sé lifandi en nú. “ 

Elzti sonr hins mikla prédikara, William R. Moody, var 
af föður sínum kjörinn til þess að veita verki hans forstöðu að 
honurn látnum. Hann býst nú og við aö gefa hið fyrsta út 
æfisögu föður síns, og hefir hann lengi safnað skilríkjum aö 
því verki. 


r 

Frá IsÍíiihIí. 

Kt'tir ttlra Jóna^ A. Sigm il^xon. 


VIII. 

Ekki má eg ganga fram hjá fundi þeirn, sem prestarnir í 
Húnavatnssýslu héldu að Blönduósi í kirkjunni ]?ar þriöjudag- 
inn 8. Agúst. Prófastrinn, séra Hjörleifr Einarsson, gekkst 
fyrir fundinum og bauð mér að vera viðstaddr. Stutt 
skýrsla unr fund þennan var birt í ,,Veröi ljós!“ Á þetta því 
ekki að verða nein fundarskýrsla. —Af 10 prestum prófasts- 
dœmisins sóttu 7 fundinn. Einn prestr úr Skagafirði, sem 
var samferöa prestunum á fund og átti eina dagleið heim til 
sín, mátti ómögulega vera að ];ví að vera viðstaddr, — jafnvel 
ekki við fundarbyrjan. þó var fundr þessi haldinn í viku- 
byrjun, miklu fjær helgi en surnir þjóðmenningarfundir, sem 



i83 

prestar sœkja. Auk þess frétti eg, aö enginn atburör eöa 
starf í prestakalli þessa Skagfiröings heimtaði þennan hraöa. 
Og þó var hann einn hinna yngri presta, maðr, sem skapa 
skyldi andlegan áhuga hjá heilum mannhópi — og helzt þjóð- 
félagi. Hvað skyldi vera hugsað um slíkt ,,áframhald“ meðal 
kristinna manna í útlöndum, ef prestrinn fengist ekki til að 
taka beizlið út úr hesti sínum, þegar þannig stendr á, —auk 
þá heldr til þess að opna eyru eða munn um andleg mál, sem 
eiga að vera sameiginleg áhugamál, hin einu kappsmál kenni- 
mannsins, og það í kirkju, á samfundi brœðranna sjálfra ? 
— Einir tveir menn, utan prestanna, komu á fund. Og mér 
fannst það vera spursmál í hugum sumra, hvort þeir ætti þar 
að vera. Eins og það sé ekki einmitt þakklætisvert og eitt 
hlutverk prestanna aö vekja þann áhuga hjá fólkinu, sem 
hlýtr að senda það á staö á slíka fundi. Kristindómsmálin 
eru engin leyndarmál, ekkert, sem setja á undir mæliker. 
Og prestarnir þurfa að þrá það, ekki aö eins að tala saman 
sjálfir um þau, heldr að fá fólk sitt til að hlusta á og taka 
þátt í fundahöldum á síðan. Vitaskuld eru til og tíðkaðir 
fundir fyrir presta einungis, en þá eru umtalsefnin öðruvísi 
valin. Hér voru fundarmálin alveg öll almenns eðlis. — Pró- 
fastrinn var víst sá maðrinn, sem kom fundinum á. Enda 
get eg ekki látið hjá líða aö segja það hér, að eg vildi óska 
íslenzku kirkjunni, að margir leiðtogar hennar væri honum 
líkir að áhuga og ýmsu öðru, sem prýðir hann í mínum aug- 
um að minnsta kosti. — Maðr finnr það, að þar er alveg lát- 
laus maðr, er gefa vill daglega guði hjarta sitt, maðr með mjög 
heilbrigðum skilningi á kristindómsboðskapnum og eftir því, 
sem gjörist úti á íslandi, meö óvenjulega ljósri þekking á því, 
sem þar er að andlega enda er hann einn af þeim fáu—og er 
það meira —, sem enga tilraun gjörir til að afsaka sig né sína 
stétt frá þeim ábyrgðarhluta, er kennimennirnir bera í sam- 
bandi við hin andlegu harðindi föðurlandsins.—Séra Hjör- 
leifr er ,,með“ í öllum andlegum umbótahreyfingum meðal 
íslendinga, og Vestr-íslendingar hafa aldrei goldið þess hjá 
honum, að þeir eru fluttir úr sínum fœðingarhrepp, —ef þeir 
annars eru íslendingar og kristnir vinjr kirkju sinnar og þjóð- 



184 


ar. ■—þess vegna er hann einnig heitr bindindismaör, þó sú 
hreyfing eigi öröugt uppdráttar í prófastsdœmi hans og telji 
aö eins einn prest, auk hans, sem er ákveöinn andstœðingr 
vínnautnarinnar. ■—þaö er enn ekki oröið ,,fínt“ sumsstaöar í 
norðrlandi meðal heldra fólksins að vera í vínbindindi, þótt 
þess sé fullkomin þörf. 

Vitanlega geta nú sumir tekið undir með einum merkum 
presti á Islandi, er samkvæmt opinberri fundarskýrslu á aö 
hafa lýst yfir því, ,,að hann hafi ávallt verið vinr hófdrykkju 
og bindindis. “—Og þetta á aö hafa verið sagt á prestafundi. 
Eg er hálf-hræddr um, að þó að sumir, að minnsta kosti 
bindindismenn, eigi ef til vill örðugt með að skilja þessa bind- 
indis-afstöðu prestsins (því um bindindi var að rœða), þá sé 
þetta hið sanna og hversdagslega um afstöðu margra fleiri 
merkra manna í því máli. j)ótt fleira sé að varast en vín, á 
íslandi sem annarsstaðar, og þótt baráttan gegn böli of- 
drykkjunnar þar hafi á stundum orðið öfgafull, þá er afstaða 
meiri hluta prestanna öfganna mest og óeðlilegust af öllu í 
starfseminni með og móti hinu mikla meini landsmanna, •—■ 
sem er íbúuin íslands, háum og lágum, lakari plága en bráða- 
fár og fjárkláði er sauðpeningi landsins. 

Prestrinn verðr ávallt að hugsa : ,,Ekkert mannlegt er 
mér óviðkomanda, “ og með meistaranum leggja sitt líf fram 
fyrir sauðina, týna því, svo hann ávinni sér það. 

Séra Hjörleifr vann og talaði af miklum áhuga á Blöndu- 
ós-fundinum. það leyndi sér ekki, að hann tekr sér margt 
nærri í nútíðar-kirkjulífi lands vors. Og það gjöra vafalaust 
margir fleiri en hann. Messuföllin eru raunalega mörg. En 
]?ó er einna lakast, að við hinar opinberu guðsþjónustur, eins 
fáar og þær víða eru, eru oft og jafnvel ætíð, nema á hátíðum, 
sárfáir menn, — ef til vill færri einstaklingar, sem hlýða þar á 
sumum stöðuin messu allt árið en hér hlýða einni eða tveimr 
guðsþjónustum í prestslausum byggðum. 

Einn ungr og áhugamikill prestr, séra Asmundr Gíslason, 
hreyfði á fundinum við atriði, sem allir íslendingar hefði gott 
af að legðist ekki í þagnargildi: ósiðum við greftranir, eink- 
um víndrykkju. Hann hafði verið þar við staddr, sem eftir 



i8 5 


jarðarförina var mælt fyrir skálum og meSal annars höfð fyrir 
texta þessi hending : ,,Hva8 er svo glatt sem góðra vina 
fundr? “ Skömmu síðar var eg staddr við útför, ]?ar sem allt 
þótti í hófi íara, en bæði sá menn verða ölvaða og heyrði þar 
,,skála-rœður“. Meðal Vestr-íslendinga eru vínveitingar að 
vísu úr sögunni viö allar jaröarfarir og nálega allar veizlur, en 
hve nær skyldi oss veröa J?aö ljóst, aö allar erfisdrykkjur eru 
óviöeigandi og af heiðinglegum uppruna ? — Eg sá eitt skifti 
kínverska útför í Chicago, og hún var ekkert nema átveizla. 
Og hún var í sannleika óskemmtileg. En þótt einhverjum 
þyki það illa sagt, þá er það sú eina veitinga-athöfn, sem eg 
man eftir aö hafa séð viö jarðarför utan íslendinga, — án 
þess eg vilji líkja þeim þjóöum saman að öðru leyti, því þaö 
er mjög fjarri mér. 

Sú var einnig tíðin, að Ameríkumenn héldu erfisdrykkjur. 
Á þeirri tíð var víndrykkja og trúleysi mjög ráðandi hér, 
einkum nokkru eftir frelsisstríðið. Prestarnir voru þá einnig 
fyllilega meS og drukku sig ölvaða viö jarðarfarir. — En eftir 
þaö fráhvarf kom aftrhvarf. I staö trúleysis kom trú. 
Prestarnir sáu að sér og prestaköllin fylgdu. I stað erfis- 
drykkjunnar kom altarisgangan. Og þannig er það enn í 
þessu landi eftir ioo ár. 

Hjartans feginn vildi eg óska, aö þannig fœri hvervetna 
meðal vor íslendinga,—að þessi aftrhvarfssaga yrði hjá oss 
ítrekuð. 

þessi fundr prestanna í Húnavatnssýslu, sem er nálega 
einn í sinni röð, og þeim til sóma, stóð of stutt. I rauninni 
var ekki setiö á fundi nema hálfan dag. En þegar prestar 
hafa komið langa leið, ætti þeir að dvelja lengr saman og 
rœöa mál sín og kirkjunnar, ekki sízt þegar svo margt and- 
legt starf er í óefni komið og sjaldan er unnt að finnast. 
Hinn lögskipaði héraðsfundr hafði misheppnazt greinilega. 
Prestrinn, sem falið hafði verið að prédika, kom ekki, og 
lögmætr varö hann ekki, auk þess að hann var illa sóttr úr 
héraðinu, þar sem hann skyldi haldinn. 

Aftr verör það ekki sagt um prestafundinn. Mér þótti sjálf- 
um vænt um hann, og man eg vel eftir þeim degi sem einum 



hinum gleöilegasta í þeim kafla æfi minnar, sem er viö ísland 
tengdr, þrátt fyrir sumt, sem eg hefSi kosiS á annan veg. — Á 
þeim fundi sat, meöal annarra góöra vina, Nestor prestanna 
á íslandi í nútíöinni, séra þorvaldr Bjarnarson. Hann er al- 
kunnr fróöleiksmaör og gefr sig meöal annars nú mjög viö 
enskum kirkjulegum bókmenntum, sem mun heldr fátítt á 
meöal íslenzkra sveitapresta — því ekki tel eg þar til ensku 
vantrúar-heimspekina í bókasafni eins vinar míns í höfuðstaö 
norðrlands, Akreyri. 


Frá kirkjuþingi „General Councils“. 

Eftir séra N. Stgr. Þorláksson. 

II. 

Forseti Gencral Councils fyrir næstu tvö ár var kosinn 
sœnskr prestr, dr. Matt. C. Ranseen í Chicago. Varafor- 
setar eru sjálfkjörnir allir forsetar hinna ýmsu kirkjufélaga G. 
C.s nema forseti þess kirkjufélags, senr forseti G. C.s er úr. 
Forseti sœnsku sýnódunnar er þess vegna nú ekki í tölu vara- 
forsetanna. Eiga þeir því vitanlega allir sæti á þingi G. C.s 
og eiga aö leggja fram fyrir það skýrslur um hag og starfa 
sinna kirkjufélaga. Eru þeir allir í framkvæmdarnefnd G. C.s 
ásamt meö forseta, skrifurum (6) og féhirði. Sex stjórnar- 
nefndir (Boards) voru kosnar; 4 í heima-trúboösmálið, 1 fyrir 
hverja hinna 4 deilda, sem það skiftist í (sœnsk, þýzk, ensk 
og innflytjenda-deildin); 1 í heiðingja-trúboðsmálið, og 1 út- 
gáfunefnd, sem sér um útgáfu rita og bóka félagsins. Hafa 
allar þessar nefndir á hendi meðferð alla og umsjón þessara 
rnála og framkvæmdir í þeirn. Auk þeirra voru kosnar 17 stand- 
andi nefndir í ýms önnur mál, stór og smá. Er þetta ofr lítið 
sýnishorn af starfsemi félagsins; því nefndirnar eru allar starf- 
andi, en ekki að eins ,,standandi“, og hafa sumar ákaflega 
mikið verk að vinna. Skal eg geta þess, að það tók 4 klukku- 
stundir að lesa upp skýrslu stjórnarnefndarinnar í heiðingja- 
trúboðsmálinu. Skýrslur allar og álit allra þessara ýmsu 
milli-þinga-nefnda er búið að semja, þegar á þing kemr. Var 



1*7 


þeim aö minnsta kosti í þetta skifti útbýtt prentuöum á meöal 
þingmanna, svo þeim gafst tcekifœri að kynnast þeim áör 
en samþykkta var leitaö. Eg get um þetta, vegna þess að 
það gæti komið sér vel, ef standandi nefndir í voru kirkjufé- 
lagi sæi viö eiga, að fœra sér eitthvað af því í nyt. 

Helztu stórmál G. C.s á þinginu voru þessi: heima- og 
heiðingja-trúboð, sunnudagsskóla- og mennta-mál, og líknar- 
starfsemin ; enda er framtíð kirkjunnar undir því komin, 
hvernig málum er sinnt og þau rekin. Lý'sti sér ekki að eins 
mikill áhugi fyrir þessum málum hjá G. íT.-mönnum, heldr 
líka það, að þeir hafa komið á miklum framkvæmdum í þeim 
og leggja mikið í sölurnar fyrir þau. 

Að því, er til heima-trúboðsins og sunnudagsskólamálsins 
kemr, er þýðing þeirra mála fyrir kirkju vora einlægt að verða 
kirkjufólki voru ljósari. En vitanlega sefr væran hjá oss 
yfirleitt skyldutilfinningin íyrir heiðingja-trúboðinu og líknar- 
starfseminni; og að því, er snertir menntamál vort eða ,,skóla- 
málið“, þótt það í orði kveðnu sé vort stœrsta mál, þá virðist 
kirkjulega sjónin á því vera fremr óglögg og þar af leiðandi 
áhuginn fyrir því fremr bragðdaufr. En vonanda er, að þetta 
lagist hjá oss og oss fari smásaman fram með vaxandi kristi- 
legum og kirkjulegum áhuga og forsjálni. 

Rœður voru fluttar og fyrirlestrar um öll þessi stór-mál í 
sambandi við opinberar guðsþjónustur fjögur kvöldin bæði í 
kirkju dr. Roths, ]?ar sem þingið stóð, og í öðrum kirkjum til- 
heyrandi söfnuðum G. C.s í bœnum. En sunnudagsmorgun- 
inn I. Okt. á undan hádegis-guðsþjónustunni var samskonar 
samkoma haldin með rœðum um sunnudagsskólamálið að 
eins í kirkju dr. Roths. Futtu rœður þrír í hvert skifti við 
allar þessar samkomur, er voru mjög uppbyggilegar og vekj- 
andi, enda var stofnað til þeirra í þeim tilgangi að auka áhug- 
ann á þeim bæði hjá þingmönnum og safnaðarfólki. Menn þeir, 
sem töluðu fyrir málunum, voru líka sérstaklega vel til þess 
fallnir sökum stöðu sinnar og starfa. T. d. fyrir menntamál- 
um töluðu þessir: dr. Theo. L. Seip, forstöðumaðr fyrir 
,, Muhlenberg College * ‘, latínuskóla Pennsylvaníu-sýnódunnar, 
dr. Theoph. B, Roth, forstöðumaðr fyrir ,,Thiel College 11 , 



i ss 


latínuskóla Pittsburg-sýnódunnar — hafa 3 íslendingar út- 
skrifazt af þeim skóla — og dr. Revere F. Weidner, forstöðu- 
maör Chicago-prestaskólans, tilheyrandi Chicago-sýnódunni— 
4 af prestum vorum hafa útskrifazt af þeim skóla. 

(Meira.) 

-—- 

The Lutheran Cyclopedia er ritverk eitt nýlega út komiö 
á prent hjá Charles Sci'ibner's Sons í New York, —eitt bindi 
í stóru 8 bl. broti, hátt á 6. hundraö blaösíður. Aðal-ritstjór- 
inn hefir verið dr. H. E. Jacobs, hinn merki kennari við 
prestaskólann lúterska í Philadelphia, en með honum hefir 
John A. W. Haas prestr unnið í ritstjórninni. þetta er fjöl- 
frœðibók fyrir lútersku kirkjuna, og hafa ritstjórarnir útvegað 
sér í hana íitgjörðir, flestar mjög stuttar (smágreinir), en 
sumar talsvert langar, frá prestum og guðfrœðingum í hinum 
ýmsu deildum lútersku kirkjunnar í Vestrheimi. Og líka einn 
hinna merkustu lútersku guðfrœðinga á þýzkalandi, prófessor 
Zöckler í Greifswald, hefir verið fenginn til að leggja sinn 
skerf, þótt ekki sé mikill að vöxtum, til ritgjörðasafns þessa. 
Alls hafa til bókarinnar lagt um 180 manns, og er nafnaskrá 
yfir rithöfundana aftast í verkinu. 

Bók þessi er að ýmsu merkileg og getr orðið að miklu 
gagni, ekki að eins fyrir presta, heldr líka fyrir leikmenn. 
Hún hefir svo sem við er að búast stór-mikinn lúterskan fróð- 
leik að geyma. Sumar ritgjörðirnar eru ágætlega vel samdar. 
En hins vegar vantar þar ýmislegt, sem búast hefði mátt við 
að stæði þar. Og stöku greinir eru villandi, —eins og t. a. m. 
greinin um Manitoba ( Lutheran Church iu Manitobd) eftir 
John Nicum í Rochester, N. Y., prófessor og doktor. Eftir 
því, sem þar kemr fram, veit hann um enga aðra lúterska 
menn í þessum parti landsins en þá, er tilheyra þýzku sýnód- 
unni frá 1897 ; og er þetta því merkilegra, þar sem dr. Nicum 
hefir sjálfr komið hingað til Winnipeg og fleiri staða í 
Manitoba. 

En þótt vor íslendinga sé ekki getið á þessum stað í bók- 
inni, þá er þó engan veginn svo að skilja, að annars sé þar 
þ egjandi fram hjá oss gengið. þvert á rnóti er tiltölulega 



miklu meira um íslendinga sagt í bók þessari en nokkurn 
annan lúterskan þjóöflokk. Séra Friörik J. Bergmann hefir í 
sérstakri grein í bókinni sagt frá hinu lúterska kirkjufélagi 
Vestr-íslendinga. Og auk þess standa þar smágreinir eftir 
hann um eina tuttugu kennimenn og rithöfunda á ýmsurn 
tímum í kirkjunni á íslandi. Og eftir ritstjóra ,,Sameining- 
arinnar“ er þar ritgjörö um kirkjusögu íslands frá því um 
siöaskiftin á 16. öldinni. 

Um hiö lúterska kirkjufélag Finnlendinga í Ameríku, 
Suomi- sýnóduna, er þar á móti að eins afar lítil smágrein, — 
einar níu línur, —nálega sama sem ekki neitt. pað kirkjufé- 
lag er þó öllu stœrra en vort og meðal annars þegar fyrir 
nokkru búið að koma sér upp menntastofnan í bœnum Han- 
kock í Michigan-ríki. Sumra stór-merkilegra kennimanna og 
guðfrœðinga í lútersku kirkjunni á Norðrlöndum er hvergi 
minnzt í bókinni. Monrad biskup í Danmörk er t. a. m. 
ekki nefndr. Ekki heldr aðrir eins aðalmenn nútíðarkirkj- 
unnar í Norvegi og prófessor Petersen við háskólann í Kristj- 
aníu eða Gustav Jensen, eitthvert allra bjartasta ljósið meðal 
norsku prestanna. 

Smávilla er í nafni séra Tómasar Sæmundssonar, sem 
auðvitað er prófarkalesaranum að kenna. Hann er kallaðr 
,,Somundsson“, og sökum þessarar prentvillu er hætt við, að 
greinin um þennan merkilega íslending fari fram hjá þeim, 
sem leita eftir nafni hans í bókinni. —Aðra smá-prentvillu í 
ritgjörðinni um lútersku kirkjuna á íslandi vildum vér líka 
leiðrétta. þar stendr fyrir framan nafn Pétrs biskups Pétrs- 
sonar : a noblc divinc , í staðinn fyrir : a noted divinc. 

The Lutlieran Cyclopedia er talsvert dýr. Verðið fyrir 
áskrifendr er 4 doll.s, en 5 doll.s fyrir aðra. 


Almanak hr. Ólafs S. þorgeirssonar fyrir þetta ár (1900^ 
kemr með áframhald af landnámssöguþáttum Vestr-íslend- 
inga, sem byrjuðu í almanakinu fyrir síðastliðið ár. þeir 
þættir eru stór-mikils virði, þótt í stuttu máli sé. Kirkjumála 
er þar getið álíka mikið eins og annarra félagsmála, og hefií 



190 


safn þetta því einnig kirkjulega þýðing. En í þessa árs alma- 
naki eru þessar smávillur, sem vér viljum leiðrétta. Á bls. 
66 efst er nefnd ,,Missíóns-sýnóda“ og tekið fram, að séra 
Páll heitinn þorláksson hafi verið talsmaðr kenninga j?ess 
kirkjufélags. þetta er misprentan í staðinn fyrir ,,Missouri- 
sýnóda“. þar er og í sama j?ætti (á sömu bls.) sagt, að séra 
Páll hafi verið hinn fyrsti prestr, sem vitjaði Isl. í Minnesota, 
nefnilega haustið 1879. En ef þetta ártal er rétt, þá hlýtr hitt 
að vera skakkt, því séra Jón Bjarnason heimsótti nýlendu þessa 
(norðan úr Nýja ísl.) haustið 1878 og vann þar ýmsprests- 
verk;—og aftr vorið 1880 (á leiðinni heim til íslands) eins og 
réttilega er um getið í söguþættinum. Á bls. 34 efst er nefnt 
Andabon county í Iowa. það á víst að vera Audubon. A 
bls. 39 er þangbrandr, norski kristniboðinn á íslandi, kallaðr 
biskup, sem á að vera prestr. — Annars er almanakið mjög 
eigulegt rit. Og sérstaklega á útgefandinn miklar þakkir 
skilið fyrir landnámssögu-þættina. 

-^-ooc-í- 

Við og við hefir ,,Sameiningin“ bent lesendum sínum á 
hið skrautbúna og fróðlega hálfsmánaðarrit Thc Illustrated 
Homc Journal , er ,,Louis Lange Publishing Co. “ í St. Louis 
gefr út. Fimmti árgangr þess hófst með nýári síðasta. Og er 
það nú stœkkað, hvert númer nú 20 bls. eða meira í stað 
16 bls. áðr. En verðið helzt þó sama sem áðr var—$1.00. 
Lesmál blaðsins er ágætt, og þó að sumum þyki það sjálfsagt 
ókostr, hve harðlega það dœmir málstað Breta í ófriði þeirra 
við Búa, þá mælir það vissulega með blaðinu hjá öðrum. 


Hinn sikozki prestr og rithöfundr, dr. John Watson 
(,,Ian Maclaren“), sem skáldsagan litla (,,Rœðan hennar 
móður hans“) er eftir í Aldamótum frá 1898, hefir nýsamið 
æfisögu Krists—, ,The Life of the Master“. Joað verk er nú 
að koma út, prýtt einkar vönduðum myndum eftir Corwin 
Knapp Linson, í tímaritinu McClure’s Magazine (í New 
York). Dr. Watson varð stór-frægr fyrir ritsnilld eftir að 
út var komið hér um árið sögusafnið hans Beside the Bonnie 
Briar Bush. 



. 

S5 


["íltipojH 

I> CO UO •*? CO rH íO 

H CO ^ H Tý CC 'íi 

CONCOOm 
CO r}l H CO lO 

CO 

O 

tH 

O T—1 

03 03 CD 

CD CD iO 

03 H h 

oí 

X 

ct 

GÍD 

55 

£ 


(M CC O CO OI tM O 
HiOOI •»—i v—< 

CD O O lO Ol 

03 rH 03 O 

co 

CO CO N 
HnCO 

t* co r> 

•H 

X 

Ol 

'* 

g 

'S 

J 

-o 

JUsau 

03 OJ O O I> —i 

(MCOMMCinO 

-}i CO 00 H GS lO 
H CO tH t}i CO 

o 

CD 

H 

o co co 

(MC3D 

co iO tJ 

CO 03 03 

X 

>■5 

cc 

O 

jipiujojo 

cocotMœcxo 

H CO IC H TH lO Tjt 

O CO O Q N CO 
HCON CO GO 

s 

CO »0 CO 
03 Ol O 

CD CO Tþ X 

CO 03 H 

X 

H 

3 

Q 

0 

55 

b> 

CC 

Jipuua.j 

CC tH 00 (M O íO O 

03 tH 03 OI »H 

rH 03 CO 03 CO t> 
H H tH lO 

106 

Tþ »0 

^ t> 

H H 

o 

CD 

X 

66 

s 

JlpB'JUUUI 

tJI t> O O lO co co 

OlOOOIOCÖlO 

TH 

lO 00 —' o »o 

H N CO H lO H 
03 

257 

03 O 00 
CO 03 o 

O 03 — X 

»0 Tjl 03 

X 

2 

3 

. 

JUJBUU9X 

tJI h TÍi co CO TÍ< 

CO TjliO H »o ov 

o 

tH 

t}1 Tþ l> 

CO H CO TH 

05 

3 


JE3l!p-3[S 

03 03 03 O CC t>- O 

UO iO 03 03 03 03 03 

03 N- 03 CO 03 Ol 
H O C tH lO lO 

t- 

co 

03 

lO 

Tji lO O X 

03 03 CO 











rt 


pms 

s 

100 

í 

cTo ^öoo 
*o O t> iO o 

CD 03 CO 

o 

o 

co 

o 

co 


O 

o 

H 

- 

66 

'O 

M 


uSiauCifx 

0000000000*0000 
OOOOOOOOOOl>iOOO 
10 ÍO CO Tjl CG lO ir. x lO O (M O N O 
HCC H co (N (M 03 03 H Ti H lO 

•!/L> 

o 

o 

o 

-rfi 

o o 
o o 
I> co 

800 

»o 

S2 

t> 

X 

«2 

-ó 

Ifi 


•Ssijviiv 

CCOOOChp-HNNOCOOI'# 
03 .03 O CO X 03 H uO ^ H CO CO 

’—1 H 03 tH tH CO 

03 

íO 

iH tH 

co 

»oxo 

T}i 03 

Tþ 

H 

CD 

tl 

c 

Ó 

SITHIUBS 

O 03 iO O IO O iO CO H O 1- H iO O N 03 co CO o 
iOOOIOOHOCOONtHO^OOCOOICOOCO 
03 03 CO 03 M H H 03 rji HCOOI^ HH 

»0 X 03 »0 I> H O 
CD »0 03 H iO t}i X 

05 

O 

ío 

»o 

66 

Vi 

2 

w 

JIPUIJQJQ 

03 »0 rtf uO O O 03 03 O 03 CD iO Ih O 03 l^ CO *0 O CO CO O O t> 

OJ O O CO »0 O H o H CO (M o O. L' N Tji (O iO CO 03 Ol N H 

03 H H H H 03 t-i 

§ 

03 

c 

o 

.iipuuaj 

OIOOIOOOCOH 
M T M w h »0 - l> 
ttH CO H 03 

(M O »0 »0 O (M N O 
HCOHCOCOHCOlO 
tH tH CO hiOHCI 

Q O lO iO H O (M H -H (M 

CO CO l> CO CO l> l> CO tT* 03 

@ 

X 

X 


5 a? 




£ :0 


£ O . 




&)C 


SS. 

l /3 cfi'- 


5 “S 

Ls’ 

S'Th' 5 


h >í>» n 

m Sð«2 

I H -o :o 


cð. 2 

O AH^ÍXjPnj^öfi 

i 0 CO I> có öS O T- 


! ° :Ö 

■'r-l'm SH “ 'Í1 

^|o g 
~ Í5 2 5C*3 .S 

ö cj - 

-n Ph ?Q A q? »>' 
tJi »o cb i^ cooioi 


* £/3 *M r 


. :0 
rj CC 

' ^ Í 3 
:0 1:3 
*£ co w 
•O c/V ö 

•£ <Z <fi c s 
•• 0*0 d o c 
r^3 ,®-p c3 

^ CO Q) fi ‘0 


h 8r 


Atiiugasemdir við skýrsluna. — í Fjallasöfnuði er sunnudagsskóH 
kaldinn að eins þegar guðsþjónustur fara þar fram, sem er átta sinnum á 
ári. I Vídalíns- og Pétrssöfnuðum er sunnudagsskölinn haldinn í tvennu 
lagi, en skýrslur sameinaðar. Allar skýrslur vanta frá Víðinessöfnuði, 
Arnessöfnuði og Fljótshlíðar söfnuði; tölurnar frá fyrri árum eru látnar 
standa. Fólksfækkun í Grafton-söfnuði stafar af burtflutningi úr bconum. 
I Vídalínssöfnuði er um 50 manns tilheyrandi söfnuðinum ótalið sökum 
þess, að það er flutt úr byggðinni. Skýrslur um mis^íónar-starf prestanna 































hefi eg engar fengið, nema frá séra O. V. Gíslasyni og get því eigi gefið 
glögga skýrslu um prestsverk þau, er í heild sinni hafa unnin verið í 
nafni kirkjufélagsins, og sleppi henni því alveg. — í kirkjufélaginu er 
einum söfnuði íieira en í fyrra, og 221 sál fleira. Skuldlausar eignir 
kh-kjufélags-safnaðanna eru $3,025 fram yfir það, sem var í fyrra. Fjór- 
um sunnudagsskólum er nú íieira en á síðasta ári, sex kennurum og 112 
nemendum. — Þannig vex og þroskast kirkjufélagið ár frá ári. Vöxtr 
þess er að sönnu hœgfara, en hann er hollr eg eðlilegr. 

^ Minneota, Minn., í Desember 1899. 

BJÖRN B. JÓNSSON, 

skrifari kirkjufélagsins. 


Hr. Sigrbjörn Sigrjónsson, 609 Ross Ave., er innköllunarmaðr ,,Sam- 
einingarinnar" í Winnipeg. 


ilr. Magntís Pálsson, 30914 Elgin Ave., sendir ,,Sam.“ át. 


Hr. Jón A. Blöndal, 207 Pacilic Ave., Winnipeg, er féhiröir ,,Sam.“ 


— Hjá ritstjóra ,,Sam.“ fást nú íslenzkar hiblíur og nýja testament 
frá hrezka biblíufélaginu. Biblían kostar $1.45,nýja testamentið 60 cts. 


,,EIMREIÐIN“, eitt fjölhreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á is" 
enzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Eæst hjá H. S. Bnrdal, S. Bergmann o. fl. 


,,KENNARINN“, mánaöarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna í sunnu 
dagsskólum og heimahúsum; kemr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 


,,ÍSAFOLD“, '.ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
í Amedku $1.50. Ilalldór S, Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðr. 


,,VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrit Jeirra séra Jóns Helgasonar, 
og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan Halldórs S. Bardals , 
i Winnipeg og kostar 60 cts. 


,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega,12nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 | 
árg.; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.— utgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Rúnólir Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


FRENTSMIUJA LÖGBERGS — WINNIPIJtG, 


